
C A N Dduwiol 


DRYCH CRIST’ NOGO L 


Yn rhoddi gwir 


union. 


Hen Wr duwipl, tan Lwyn o Goed., 


D R O S 

DRI CHANT O FLYNYDDOEDD. 

À ' Lle gofodir allan 

Ànnogaeth i bawb í’ foliannu’r Arglwyöîj yn v 
Byd hwn o Brofiad, mewn Gobaith o gael eì 
fwynhau dros Dragywyddoìdéb'. . 

. . ' * . 


CAERFYRDDIN, 

ARGRAFFWYD G A N I. D A N I E L v 
Y N . H E 0 L Y B R E N I N ? f 

Ide yr argreffir pob Máth o Goniau am ‘Brís 'dra 
' rhefymol—ac y gellir cael ar werth Gorfo&jìdjẅ 
^Mhebyll Sioti, neu Hymhau Efangylaidd, o Gyfan- 
‘"foddiad Dafydd Wilìiam. Pris 40. Elw cymhedrol 
i’r neb a bryno Nifer ynghyd. / 





jé^jâíúisLJiä^'M^ jì^lAM^m^M 


T%YMA ’ftori wyeh i’w choíìo, 

| J î’r fawl iyild äg ewyllys ganddo, 
1 foiiannu Duw yn íFyddlon, ^ 

Mae yn ddiddanwch mawr i’r galon, 
Hen ŵr pedd .yn byw inewn çrefydd, ; 
/\c yn gweddio’n ddyfal beunydd ; 

V n ei weddi’r oedd deifyfiad, 

Am gael un rhödd cyn ei fadawiad. 
Cad-gW} / bod un o’f gwyrth'iau llèia’, 
Yn y ẃlad lie’r oedd ei drigfa, 

>'eì y býddai’n fwy ’wyllyfgar, 
î Dduwj tra byddai ar y dcìàear. 

’At forau'teg fe aeth i rodío, 
il îwyn a goed oedd agps atto; 

Ým mrig y .pren fe glyẃai’n canu, 
Ifais aderyn i’w lonychu. 

-’Rocdd e’n hen—fc glywfai lawer, 
Ö’amryw gerdd ar dannau croyw-ber; 
Ac erioed ni wyddai glywcd. 

Feraidd fiwfic cyn feluíèd. - 

, pan gìybu ef mor fwyn a hynny, 

Yefau wnaeth lle’r oedd e’n caáu, 

Dan y pren i gael ei wrando, .. . . . 
Ac yno bu ne’s tewi o hoîio. ; . 

ì A phan y tawodd, fel na ehly wai 
Kf yr eilwaith, fe féldyliai ‘ . ■ -, 

• Aní droi’n ol iHfyn’d tu ag adre’i '-y 



8 Ar y ffordd roedd yn myfyrio, .?, 
Pa hyd y intàfâi yno’n gwrando; ‘' • ,, 
pwy awr neu 'bedair fe. debyg(ai, 7 : y’í 

* Mẃy.*o amfçr ni fuafai. . ' 

9 A phan ddaeth i olwg cartrè’, 

Rhyw ryfeddod fawr a welai! . 

Y' teiaù oedd, a’r cloddiau’n ddiball,. 
Wedi newid mewn..modd aráli. 

10 Myn’d i’.r tý dan fynnfeddyiiö, ' 
Pobl ddieithr ydbedd yno; , 

•Nid oedd un-dyn 4 adwaehai,; 

Ni wýddçnt hwy.pwy ydóedd.ynte’.' 
îi- Dyma helýnt fydd .ryfeddolj 

Ö Arglwydd pduw! bíe’r aeth fy mh 
^ HeddyW rnyned o’m tŷ aMan,' / 

A’r fath. gyfnewid yrna ’rwan! y j 
«Í2 Mae’r un teulù yma’n trigo, ; ; - 
•Er’s blynyddopdd heb newidlb; y' " y _ 
Dieithr yw’eh rhcfwm, ni’s gwyf un-< 
Am .bwy’r ydydh yn ymofyn. h.'J; 
Î3 Dywedai 'hen wr Hwy.d o’r corne], 
Gan'fy nhad'mi glywáis chẅedî,; ' y 
A chan ei dad y clywfai ýnte’, 

Ac ar eu hoj-mi cofiais innau y ' 

14 Fyn’d hen ŵr o"r tŷ-hwn allan, . 

Yr un ertw a’r un oedran,' . . 

Ac na welw}’d ìnolìo eilwatth, 

Nac afh dano ddim gwybodaeth, ' 

15 Erbyn çafglu llyrrau a’ü chwilio, y : 
Yr oedd blynyddoedd wedi paffo, pt'l 
O dri chant a deg a dèugain, ‘J'ŵ 
Yrá.fu e’n gwrando’r. íìwfic lawem. 

16 Dyna h'élynt wych ryfeddol, - > 

Gan un angcl o wlad nefol; f ir f' 
Pa fairtt mwy yw clywed miloedd 
Yn Gjd-ganu yn y nefoedd L % Jv 




f% 7 ' Gwybu’r hen-wr wedi hynny, 

P Mai angel Duw fu iddo’n canu, 

'ỳi Ac a draethodd iddynt hwythau 

Y gẁirionedd fel y bùhai. 
î8 Erbyn darfod iddo dd ? wedyd 

Y modd y. cawfai’r rhoddiad hyfryd, 
Nid oedd ei fylwedd yn ei fulw, 

• Ond un dyrnaid bach o ludw. 

19 Ni chlybu cluft, ni chanfu Uygad, 
Ni’s gŵyr un-dyn byw ag aned, 
Faint ilawenydd fydd. i fynu, 
Fwy-fwy beunydd hŴmíibennu. 

20 Nià oes un-dyn a all wybod, 

Na darllenydd na myfyrdod ; 

Ni fedrodd Paul, nac Awftin hefyd, 

■ , Gyffelybu’r fath lawen-fyd. 

21 Pwy na charai Grift yn ffyddlon, 

O bur Nýyitys gwraidd ei galon, 

Ä-ra gael myn’d i’r fath lawenydd, 
Ac aros ynddo yn dragyẅydd ? 

42 Dyma ’ftori a ddarllenais, 

O lyfr print Cymraeg aẅelais, \i 
Àc a rois y geiriau hynny 
Ar lun Cân i bawb i’w dyfgu. 


